Kumcha Bwana ni taji ya hekima, Husitawisha amani na afya 
kamilifu; vyote viwili ambavyo ni karama ya Mungu: 

na kuwafanya wampendao kuwa na furaha zaidi. Shina la hekima 
ni kumcha Bwana, na matawi yake ni maisha marefu. 
MHUBIRI 1:18,20 


Tazama vizazi vya kale, na uone; Je! kuna mtu ye yote 
aliyemtumaini Bwana, na kufadhaika? Au kuna yeyote aliyekaa 
katika hofu yake na kuachwa? Au ni nani aliyewahi kumdharau, 
aliyemwita? Wamchao Bwana hawataliasi Neno lake; nao 
wampendao watashika njia zake. Wamchao Bwana watatafuta 
yaliyo mema, ya kumpendeza; na wale wampendao watajazwa na 
sheria. Wamchao Bwana wataitengeneza mioyo yao, na 
kujinyenyekeza mbele zake; wakisema, Tutaanguka katika 
mikono ya Bwana, wala si katika mikono ya wanadamu; 
MHUBIRI 2:10,15-18 


Kumcha Bwana hutangulia kupata mamlaka; Bali ukali na 

kiburi ni hasara yake. Watu wakuu, na waamuzi, na wenye uwezo, 
wataheshimiwa; lakini hakuna hata mmoja wao aliye mkuu 
kuliko yeye amchaye Bwana. MHUBIRI 10:21,24 


Wala usiogope, mwanangu, kwamba sisi ni maskini, kwa maana 
una mali nyingi, ikiwa unamcha Mungu na kuacha dhambi zote 
na kufanya yale yanayopendeza machoni pake. TOBIT 4:21 


Mcheni Bwana tu, mkamtumikie kwa kweli kwa mioyo yenu yote; 
1 SAMWELI 12:24 


Basi hekima yatoka wapi? na mahali pa ufahamu ni wapi? 
Akamwambia mwanadamu, Tazama, kumcha Bwana, ndiyo 
hekima; na kujitenga na uovu ni ufahamu. AYUBU 28:20,28 


Kumcha BWANA ni safi, hudumu milele; Hukumu za BWANA 
ni kweli, na za haki kabisa. ZABURI 19:9 


Dunia yote na imwogope BWANA, Wakaao wote wa dunia na 
wamche. ZABURI 33:8 


Mcheni BWANA, enyi watakatifu wake; Njoni, enyi wana, 
mnisikilize, nitawafundisha kumcha Bwana. Ni mtu gani 
atamaniye uzima, Apendaye siku nyingi apate kuona mema? 
Zuia ulimi wako na uovu, na midomo yako na kusema hila. 
Jiepushe na uovu, utende mema; tafuta amani na kuifuata. 


ZABURI 34:9,11-14 


Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, Wana ufahamu mwema 
watendao maagizo yake; ZABURI 111:10 


Enyi wamchao Bwana, mtumainini BWANA; yeye ndiye msaada 
wao na ngao yao. Atawabariki wamchao BWANA, wadogo kwa 
wakubwa. ZABURI 115:11,13 


Wamchao Bwana na waseme sasa, ya kwamba fadhili zake ni za 
milele. ZABURI 118:4 


Ajapokuwa mwenye dhambi atafanya mabaya mara mia, na siku 
zake kuwa nyingi, lakini hakika najua ya kuwa itakuwa heri kwao 
wamchao Mungu, wamchaoo; Lakini haitakuwa heri kwa mtu 
mwovu, wala hataongeza siku zake, ambazo ni kama kivuli; kwa 
sababu haogopi mbele za Mungu. MHUBIRI 8:12-13 


Na tusikie mwisho wa jambo hili: Mche Mungu, nawe uzishike 
amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Kwa maana 
Mungu ataleta hukumuni kila kazi, pamoja na kila neno la siri, 
likiwa jema au likiwa baya. MHUBIRI 12:13-14 


BWANA ametukuka; maana yeye anakaa juu, ameijaza Sayuni 
hukumu na haki. Na hekima na maarifa zitakuwa imara za 
nyakati zako, na nguvu za wokovu; kumcha BWANA ndiyo 
hazina yake. ISAYA 33:5-6 


Waheshimu wanaume wote. Wapende udugu. Mche Mungu. 
Mheshimu mfalme. 1 PETRO 2:17 


akisema kwa sauti kuu, Mcheni Mungu na kumtukuza; kwa 
maana saa ya hukumu yake imekuja: msujudieni yeye aliyezifanya 
mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. UFUNUO 14:7 


Kumcha BWANA ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu 
hudharau hekima na adabu. MITHALI 1:7 


Usiwe mwenye hekima machoni pako; mche BWANA, 
ukajiepushe na uovu. Itakuwa afya kwa kitovu chako, na mafuta 
mifupani mwako. MITHALI 3:7-8 


Kumcha BWANA ni kuchukia uovu; kiburi, na majivuno, 
na njia mbovu, na kinywa cha ukaidi pia nakichukia. 
MITHALI 8:13 


Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, na kumjua mtakatifu ni 
ufahamu. MITHALI 9:10-11 


Kumcha Bwana kwaongeza siku; Bali miaka ya waovu 
itapunguzwa. MITHALI 10:27 


Katika kumcha BWANA kuna tumaini thabiti, Na watoto wake 
watakuwa na kimbilio. Kumcha BWANA ni chemchemi ya uzima, 
Ili kuepukana na mitego ya mauti. MITHALI 14:26-27 


Afadhali mali kidogo pamoja na kumcha BWANA, Kuliko kuwa 
na hazina nyingi pamoja na taabu. Kumcha Bwana ni maonyo ya 
hekima; na kabla ya heshima ni unyenyekevu. MITHALI 15:16,33 


Kwa rehema na kweli uovu husafishwa, na kwa kumcha BWANA 
watu hujiepusha na uovu. MITHALI 16:6 


Kumcha Bwana huelekea uzima, Naye aliye nacho atakaa 
kuridhika; hatajiliwa na ubaya. MITHALI 19:23 


Kwa unyenyekevu na kumcha BWANA ni utajiri, na heshima, 
na uzima. MITHALI 22:4 


Moyo wako usiwahusudu wenye dhambi, bali uwe katika kicho 
cha BWANA mchana kutwa. Kwani hakika kuna mwisho; 
na matarajio yako hayatakatiliwa mbali. MITHALI 23:17-18 


akawaambia waamuzi, Angalieni mtendalo; kwa maana 
hamhukumu kwa ajili ya mwanadamu, bali kwa ajili ya Bwana, 
aliye pamoja nanyi katika hukumu. Basi sasa hofu ya Bwana na 
iwe juu yenu; angalieni, mkafanye; kwa maana hakuna uovu kwa 
Bwana, Mungu wetu, wala kupendelea watu, 

wala kupokea zawadi. 2 NYAKATI 19:6-7 


